શિક્ષણુપત્રિકા ને? પ. 
હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનું એક શોળોપ- 
ચોાગી પુસ્તક લખવા વિષે કેટલીક 
સૂચનાઓ. 





છપાવી પ્રસિદ્ધ ડરનાર, 
ઈન્દુલાલ કૅનેયાલાલ યાજ્તિક. 
મ'તી, ગુજરાત કેળવણી મ'ડળ. 
અમદાવાદ? 
મિ 
9 આસભ્ત્તિ ૧ લો [સંવત્‌ ૧૪૭૫. 
ખંત ૫૦૦ 


હાયગન્છેડઝઃરટઝયક 


કિ'મત 6-1૧-3? 


જ 
૩જટતી કૉપોરાઈટ-સંગ્રહ 
૮૪૧4 


નિ. 22248888888 


અમદાદ્રાદ-સલાપોસ રોડ, 
ધી ડાયમડ જ્યુખિલ્િ પ્રિન્ટિગ પૈસ્માં 
પરીખ દેવીદાસ છમનલાલે છાપ્ચુંન 


/ 


નુઝરત વિચાર્ષઈ મંથાજય 


[ સુઝ(તી જપીરાઉત એમાન” 
મનૃત્રમા / 2૪3 સ 


પુસ્તેવાનુ્‌ નીમ વિ ઝા ઝે હાજ 


ન્ડ ૨૧૫પભપેગ્ઉ “-પ સ લ્ડ પ પ્તપ્૧ 
વિદાય ન ટૂર!-ત 3 ન 


ધ્ન 





શિફ્ષથપંત્રિકા નપ. 
હિંદુસ્તાનના ઈતિહાસનું એક શાળેાપ- 
ચાગી પુસ્તકે લખવા વિષે કેટલ્રીક 
જચનાએ. 


[રાષ્ટ્રીય ગ્રજરાતી શાળા તરફથી. ] 





ઇતિહાસના સામાન્ય મહત્ત્વ વિષે તથા દરેકે રાઇ્તે પોતાનો 
%તિહાસ નજણવાની આવશ્યકતા વિષે કાંઈ કહેવાની %ર૨ નથા. 
પરતુ, આજ સુધી દુનિયાના વિપ્લવોધી નિલિમ રહેલા ભારતવર્ષ 
ઉપર અર્વાચીન પાશ્રાહય સસ્કૃત્તિનુ' આક્રમણ અત્યારે પંર્પિણુ થયેલું 
છે. પ્રાચીન આર્યૈજીવનની, ત્રકધિજીવનની પવિત્ર ભાવના અને અર્વાચીન 
પાશ્ચાય સ'સ્યૃતિનો શરીર-સુખનો મોહક આદરી-એ ખેતી વચ્ચે 
હિ'દવાસી દોલાયમાન સ્થિતિમાં ઉભેલો છે. વળી આ મહાન્‌ યુદ્ધને 
અન્તે દુનિયાનાં બધાં રાજ્યો તથા સમાનેનાં સ્વરૂપમાં ભારે ફેરકારા 
ચઇ રહ્યા છે તે સમયે હિદે કયો! માર્ગ ગ્રહણ કરવો એ મ્હેટે પ્રશ્ન 
ચઈ પડેલો છે. હવે પહેલાંતી માફેકે હિ'ને દુનિયાની અનેકર'ગી પ- 
જિએથી અલગ પડી રલે પાલવે તેમ નથી, તેમ દનિમાની પ્રકત્તિમાં 
આંખ મીચીને ઝુકાવવામાં પણ જેખમ સહેલું છે. મારે પૉતાતી ભૂત- 
પરંપરાને! વિચાર કરી વર્તમાન સ્થિતિમાં કયો માર્મે દિ'લલે અવુયેળ 
પડશે તે નકી ફરવા આપણા દેશના ઇતિહાસના સ'મીન અભ્યાસની 


ન 


જરૂર છે. આતે માટે પેશી વિદાનેને હાથે | બહુ સુંદર્‌ પ્નિ પરે 
અને સ'પૂણુ સમભાવપૃર્વક લખાએલા પુસ્તકો પણુ આપણને પૂરેપૂરા 
ઉપષ્રોગી થઈ શકે તેમ નથી. ક]રણુ ભારતવર્ષતુ' રષ્ટ્રકાયે શું છે અને 
તેતે ઇશ્વરી આદેશ શે! છે તે તેએ કદાચ સમજી શકે તે] પણુ તેતો 
મંત્ર તેમતી, રગેરગમાં ઉતરી શકેમ્તહિ. અતે આ.આદેશ અને જી કાર્ય 
કૉઈ સામાન્ય નથી. ગૂજમતના પ્રાણુવાન્‌ કવિ ન્હાનાલાલ કહે છે કે 

“ આપણેી ઇતિહાસ પ્રકોશ શૈ સ્પષ્ટ છે. 

પશ્રિમતા પાયા- માંડતાર # 

હ મડાવીર ત્રીસ અને ર્‌ામનાં 

ભારતે પારણાં હીં'ચાળ્યાં હતાં, 

પુર્‌ાણુ મિસર અતે ખાબિલેોનિયાની 

તે મ્હોટી “હેન છે. 

પાચીનોમાં યે પાચીન 

પૃથ્વીની પ્હલી પુત્રી 


આર્યાવર્તની આર્ય પ્રશ્ન છે 
્ 6 હ ક 2૬ 


સમસ્ત દુનિયાના 9 તિઠાસન 
મર્ષ્યાભન્દુ ગમંશિયા છેઃ 
એ એશિયાતા કપિ કેન્દ્ર 
ભરતખ' તી મહાકથા જ 
પૂર્વ અતે પશ્ચિમનાં પલ્લ કાની 
દાંડી ભારત છે 

ર ૦ 
ને ઉભય ગે[લાધની દૈવી -મંપત્ત 


નજકના ભવિષ્યમાં તે ત્મળગે. 
ઝ્ ૬ ,2»૮ . ક ઝુ 


ષૃ 

સજન સવે સહેતુક છે, 

ને હિન્દ્નું' સૃજતે નિષ્ફળ નથી. * 

અવંનિના આધ્યાત્મિક ઉદ્દાઃને અર્ને 

જન્માવી છે ભારતમાતા ”/ગન્નાથે 
ને જીવતી રાખી છે હજીયે. ” 
જે દેશે આટલી સસ્કૃતિયોતે પોષી છે તે અર્વાચીન સંસ્કૃતિના 
નવા પ્રવાહના તેષ્ાની જેસને શમાવી તેનું' બળ એું કર્યા પિની 
તેના વેગતે ખરી ગતિ આપી શકશે અને પૂર્વ અને પશ્ચિમનુ' એકી- 
કરણુ કરશે એ દષ્ટિ શખીને ભારતવર્વનાં સ'તાનોને તેમના દેશને! 
“તિદાસ શિખવાડવેો જઇએ. પરતુ વસ્તુસ્થિતિ વિપરીત છે. 
આપણા દેશની વર્તૈમાત શિક્ષણત્યવસ્થા વિદ્દાતો તથ! શાસ્- 

'વવિશારદેના હાથમાં જેવા છતાં ટેશની પરિ*્થિતિને તે અનુકૂલ નહિ 
ઠે।વાથી તેમાં ભારે ફેરફાર કરવાની જરર છે એમ ઘણા સ્વીકારે છે. 
તેજ ધમાણે સરકારી નિશાળોમાં ચાલતાં પાઠયપુસ્તકો વિદ્દાનોતે હાથે 
લખાયલાં હોવા છતાં અને વિગત તથા વિંવરગની ખાબતમાં ઉંચી 
કોટિએ મૂકી શકાય તેવાં હોય તે! પગ તે આપખા દષ્ટિખિન્દથી 
તહિ લખાયલાં હે(ઇ, તેમાં ફેરફાર કરવાની ૪૨૨ છે. આ જરૂર 
હિ'દસ્તાનના ઇતિહાસના પાઠયપુસ્તક વિષે વિશેષે કરીતે છે. હિ'દ- 
સ્તાનના ઈ તિહાસ ઉપર અંગ્રેજ ભાષામ: લખાયલાં પાઠયપુસ્તકોમાંના 
ઘણાં અમુક યોજનાને અવલ'ખીને લખાયલાં છે અને ધૃતિહાસ ઉપર 
થયેલી છેલ્લામાં છેલ્લી શેધખેળળનો પણ તેમ! ઉપયોગ થયેલે! જવામાં 
આવે છે, પરતુ તેમાં ઘણાં અતિહાસિક જત્તાન્તા એવી રીતે વહ- 
વેલાં હેય છે કે બાલકના મૃત ઉપર પોતાના દેશના પ્રતિહાસ વિષે 
જે છાપ પડવી નેઇએ તે, તે પુસ્તકો પાડી શકતાં નથી, એટલુંજ 


ન 


નહિ પણુ તેથી ઉલટી છાપ પડે છે. એ વાત આપણુ પ્રાથીન પ્રતિ- 
હાસ અને મધ્યકાલીન ( મોમલ સમયના ) ઇતિહાસ વિષે વિરેષ 
ખરી છે. ગૂજરાતી ભાષામાં લખાએલાં પાઠૅયપુસ્તકે। વિષે સખેદ 
કહેવું પડે છે કે તેમાંતુ' એક પણ્‌ પાઠયપુસ્તક, તે નામને યોગ્ય નથી. % 
આપણા વિદ્દાતામાંથી પણુ કોઇએ આ વિષય ઉપર પેોતાતી કલમ 
અજમાવી નથી. જે પાઠયપુસ્તકો છે તે કાં તો અગ્રેજના તરજુમા' 
છે, કાં તો નિર્માલ્ય અનુકર્‌ણુ છે; અને એક પણુ પુસ્તક કેઈ વિશિષ્ટ 
ઉદ્દેશથી લખાયલું નથી. માટે હાલનાં પાઠૅયપુસ્તકોમાં જે દોષો છે તેથી 
રહિત અને પોતાનો ઉદ્દેશ સાધે તેવું નવું પાઠયપુસ્તક લખવાની 
જર્‌ેર્‌ છે. 

અમે નીચે જે ચોજનાં આપી છે તે પ્તતિહાસના પાઠૅયપુસ્તકની' 
નથી. ધ્તતિહાસના એક પાઠેયપુસ્તકથી શાળામાં ચાલી શકે નહિ. જુદી 
જીદી શ્રેણીના વિદ્યાર્થીએ માટે જુદ્યા જુદ્દાં પાઠયપુસ્તકો જઇએ. 
પરતુ તેવાં ક્રમિક પુસ્તકો તૈયાર કરતાં પહેલાં એક એવું પુસ્તક 
તેયાર થવું જનેઇએ, જેમાં ઇતિહાસના દરેક અંગ સ'બંધી જેટલી 
સામમ્રી ઉપલબ્ધ છે તેટલી ઉપરથી વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી હોય 
તેવી વધારેમાં વધારે હકીકત એક પુસ્તકમાં સંગ્રહ કરેલી હોય 
અને વિશિષ્ટ પહ્તિએ લખેલી હોય ( પદ્ધતિ આગળની યોજના ઉપઃ- 
રથી સ્પષ્ટ થશે ). આ પુસ્તકની મદદવડે કેન્દ્રાનુગામી પદ્ધતિ પ્રમાણે 
પુસ્તકે! રચવાનું કામ પણુ સ્હેલુ' થાય. આ યે!જના મુખ્ય ત્રણુ હેતુ 
લક્નમાં રાખીને ધડો છે 

(૧) આ યે।જતા પ્રમાણે તૈયાર થયેલું પુસ્તક કંમિક પુસ્તકે 
રચવામાં સાધનરૂપ થઈ પડે; (૨) શિક્ષકોને. તેમના શિક્ષણુકાર્યેમાં તે 
'હ્િશાદ્રકક થઇ પડે તથા એતિહાસિક માહીતી માટે તાત્કાલિક ઉપયોગ' 


છુ 


માટે એક ન્હાના કોષરૂપ થઇ પડે; (3). પટે વિદ્યાર્થીઓને વિશેષ 
વાચત માટે ઉપયોગી થઈ પડે. ક 

કેટલાકને કદાચ લાગશે કે આ યોજનામાં ઇતિહાસ સાથે ખાસ 
સબંધ ન ધરાવનારા કેઢલાક વિષયો. ભેળવી દેવામાં આવ્યા છે 
આપણા ધ્રતિહાસનાં પુસ્તકોમાં તે જેવામાં આવતા નથી. તેતું' કારણુ 
એ છે કે શાળાએ માટે ઇતિહાસની કલ્પના હાલ ધણી સ'કુચિત 
રાખવામાં આવે છે તેના કરતાં તે વધારે વ્યાપક રાખવાની જરૂર છે. 
ઇતિહાસ શાજએની વ'શાવળીએ અગર લડાઈની તારીખોનું દષેતર 
નથી પણુ એક નનતિ અથવા રષ્ટ્રેતી સમમ્ર જીવનયાત્રાની કથા છે, 
લોકોના જીવનને લગતા તમામ પ્રસંગો અને વિષયોનું' ભૂતકાળની એક 
હકીકત તરીકે તેમાં વિવિચન આવવું જ્નેઇએ. એટલે કે, ઇતિહાસના પુસ્ત” 
કમાં કામશાજ્ન ( કિપદુલા1૦5 ) જેવાં શાસ્ત્રની ચર્ચામાં ઉતર્યા 
વિના જાતિવિવર્‌ણુ કરી શકાય; સમાજરાસ્ત્રમાં ઉતર્યા વિના તાતકાન 
લિક સમાન્નેનાં તાદશ ચિત્રો આલેખી શકાય; શખ્દશાસ્ત્ર (2111010૪)/)- 
માં પેસવાની જરૂર ન પડવા દેતાં ભાષાની તુલનાત્મક ચર્યા કરી. 
શકાય; પુરાણુવસ્તુશાસ્ત્રમાં માથુ ન મારતાં સ્થાપત્ય વણુવી શકાય. 
મતલખ કે ઉપરનાં શાસ્ત્રમાંથી પોતાને જેઇતાં પોષક તત્વો મેળવી 
લધ્તે રાષ્ટ્રતું જત્રન કેવી રીતે ઝુલ્યું ફાલ્યું તે તારવી કાઢવા પૂરતો 
તે તે શાર્્રાનો ઉલ્લેખ ઇતિહાસના પુસ્તકમાં આવવે। જઇએ. 

આ યોજનામાં પુસ્તકના ખે વિભાગ કલ્પેલા છે. 


૧. પર્વવિભાગ* ૨ પ્રકરણવિભાગ* ' 
પર્વવિભાગમાં એતિહાસિક ધટનતાએ કાલાતુક્રમે વણેવવામાં 


આવે અતે પકરણુવિભાગમાં સંસ્કૃતિનાં અંગોનો, ઇતિહાસના! આર" 
ભથી તે આજસુધીમાં, દરેક પર્વમાં, કેવી રીતે સકોચ કૈ વિકાસ યતો 


હ 


ગયો તે ખતાવશ્રાષાં- આવે. પર્વેવિભાગમાં લખાણુ વણુતાત્મક રહે અને 
પ્રકરણુવિભાગમાં ' ચર્ચાત્મક ' થાય. 


આ સુસ્તડે લંખવાસાં નીચેની બઆબતોા પ્માનમાં 
રા'બવી જેદએ. 

૧. વર્તમાન પાડેય પુસ્તકોમાં અહોં આવીને વસેલા પર્દેર।ી- 
એને ભત્તાન્ત જ -વધારે* આવે છે. દેશનાં સંતાનોની હકીકત કાંધ જ 
આવતી નથી. દાખલા તરીકે, પાય પુસ્તકોમાં સિક'દરની ચદરાઇને 
મ્હોઠું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. વાસ્તવિક રીતે તો તે માત્ર હિ'દ- 
સ્તાનની સરહદ ઉપર જ આવ્યે! હતો અને દેશના એક પ્રાન્તના રાશન 
પોરેસને તેણું હરાવ્યો હશે. આ બનાવ ઉપર પતતિહાસકારો પાતાં 
ભરે છે, પરંતુ તે સમયે ભારતવર્ષમાં કાણુ કેોણુ રાજાએ રાજ્ય ફરતા 
હતા, તેમતી વચ્ચે કેવા સંબંધ હતો, દેશની સ્થિતિ કેવી હતી, તેની 
સંસ્કૃતિ કેટલી ઉજ્જવળ હતી વગેરે બાબતને કાંઇ જ ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવતો નથી. તે જ પ્રમાણે મુસલમાન રાજ્યના] સમયના ઇતિહાસમાં 
દીલ્હીના તખ્ત માટે જે લડાઇએ થતી તયા પ્રપચે। રચાતા તેનું «૮ 
વણુન પાઠય પુસ્તકોમાં વાંચવામાં આવે છે, પરતુ તે વખતે ખીન્ન 
રાજાઓના દરબારમાં શું ચાલવું, દેશના લોકની સ્થિતિ કેવી દતી, 
તેમની સાહિત્ય, વ્યાપાર, ઢન્નરઉઘગમાં કેવી પ્રભૃત્તિઓઆ હતી, દેશમાં 
ધમૈપ્રવર્તેકો સન્‍તો -કેણુ કેણુ થયા વગેરે બાબતોની માહીતી કાંઇ જ 
મળતી નથી. યુરોપીઅન પ્રનજએઓ હિદ્સ્તાનમાં આવી તે વખતના 
ઇતિહાસનું પણુ તેમ જ છે. હિ'દુસ્તાનમાં સત્તા જમાવવા માટે તેમની 
વચ્ચે થયેલાં યુદ્ધે અને વિત્રહેના વણૂનને પાઠય પુસ્તકોમાં પ્રધાન 
૫૬ આપ્યું છે. પરંતુ તે સમયનાં ખીરા રાજ્યો તથા લોકોની હક- 
કતનું ખદું જુજ વણન આવે છે. આમ બતવું સ્વાભાવિક છે કારણુ 


અત્યાર સુધી આપણે પ્તતિઠાસ પરદેશીએના હાથે લખાયજ્ે! છે. 
આ:દોષ નવા પાઠય ચુસ્તકમાં દૂર થવા જઇએ. 


_ ૨. જે પ્રજનો પ્તિહાસ લખવો હેય તે પ્રજના ભાદ્યીને 
પ્રધાન પદ આપવું જેઇઇએ. ઇંગ્લ'ડના પ્તતિહાસમાં પ્રજાની ૨1જજકીય 
હકકો માટે લડત તયા વ્યાપારજદ્િ માટેના ષયાસોનો જ જત્તાન્ત 
મુખ્યતઃ આવે. મુસલમાનોના ઇતિહાસમાં સ્વધમપ્રચાર માટેતો 
તેમતો અનહદ ઉત્સાડુ એટલે સુધી કે બાહુબળથી પણુ તે કરવા 
તેઓ પરર્ત્ત થયા છે તેને ભત્તાન્ન વિશેષ આવે તેમ હિંદી પ્રજાનો 
આદરી ધામિક જવન છે અને તેથી ધણા મતમતાન્તર હોવા છતાં * 
તે સર્વમાં નક્તિ અને સમાજના અંતિમ આદર્રનતી એકતા છે અને 
તે પાપત કરવાના માર્ગની દિશા પણુ એક છે અતે તેતે લતે સમમ્ર 
પ્રનના દછિબિન્દુ અને પુરૂષારયૈમાં સમાનતા છે તે ભારતવર્ષના ધતિ- 
હાસમાં સારી રીતે સમજવવું જોઇએ, અને તેને જ પધાન પદ આપવું 
નનેઇએ. જેમ ખીજ દેશોના ઇતિહાસમાં રાળઓ, સેનાપતિએ, 
રાજનીતિસપુસ્ષો, વેપાર ઉદ્વોગમાં અગ્રણી પુસ્ષાને પ્રષાન પદ આપ- 
વામાં આવે છે તેમ આપણા દેશના પ્તતિહાસમાં ધર્માયાર્મો તથા. 
સાધુ સંતોતે આપવું જેઈએ. વળી જેમ ઇંગ્લડના ઇતિહાસમાં ભાતી, 
મુખ્ય રાજ્યર્મસ્થા “ પાર્લામેન્ટ 'ને મહત્ત્વનું પદ આપવામાં આવે છે, 
રમન પ્રતિહાસમાં “ સેનેટ 'ે અગત્યની ગણુવામાં આવે છે તેમ 
આપણા ઇતિહાસમાં આપણા દેશની જુદી જુદી જતોતી મુખ્ય મુખ્ય 

ધર્મે સંસ્થાએતે મદત્તતું પદ આપવું જેઇએઃ 
૩. દરેક જમાનાના લેખકે! પોતાના જમાનાની જરૂરીયાત નેઈ 
ઇતિદ્રાસનતી તે જમાનાના જરૂરી અંગો ઉપર ભાર્‌ મડે છે અતે તે 
દૃછ્િનિન્દ્થી ઇતિફાસ લખે છે. ને? ફાર્યુધી શમાયણુ અને 


૬ૃહ 


મંહાભારંત અનેકવાર લખોમાં છે; અત્યારે ભારતવર્ષમાં એક રણ્ટ્રીય- 
તાતી ભાવના સ્જુરી  રંહી છે માટે હિંદુસ્તાતનાં ધતિહાસમાંથી તેને 
તતો! મળી આવતાં હેય તૈ ઉપર ભાર દેવાવો! જોઇએ. તીચેનાં તેવાં 
ગણી શકાય. 

(૧) ભૈગે।લિક એક્તા (૦૯૦૬૪20101 ડબા ે. 

(૨) સંસ્કૃતિનો એકતા ( ઈ! ૦ ૯પા(01૦) : 

" (3) સમાન હિતર્સંભંધ (€૦0110૫111/ 0 111૯7૯51 ) 

(૪)! અન્ય' દુનિયાથી વિંશ્લેષ. 

(પ) એકતા માટે ખુદ્દિપુરઃસર કરવામાં આવેલા પ્રયાસે સંસ્કૃત 
ભાષા, રાજસૂય યન, પ'ચાયતન પૂન્ન, મહાભારતાદિ રૌષ્ટ્રીય' ગ્રન્થ, 
ચારધામની યાત્રા વગેરે, ચાર મઠની : વ્યવસ્થા, પ્રાંચીન સામ્રાનયે, 
અકેબરનો દીન-ઈ-ઈલાહી, વગેરે. 

' જી, અત્યાર સુધીનાં આપણા હરો પાઠય પુસ્તકોમાં દેશની 
પ્રાકૃતિક સ્થિતિ તથા વ્યવહારનાં સાધનોની, આપણી સંસ્કૃતિ તથા 
૪તિઠાસ ઉપર થયેલી અસર બરાબર બતાવેલી નથી તેનું બરાબર 
વિવરણુ કરીને ઇતિહાસમાં કાર્યકારણુરુંખલા બરાબર સમજવવી જઇએ. 
પં. દેશના '"તિહાસમાં મહાન પરિવર્તન કરનારા પ્રસંગો ન્નણૅ 
આફસ્મિતં હોય તેમ પાઠય પુસ્તકોમાં વર્ણુવેલા હોય છે. એક માણુસ 
આવીને એક લડાઇમાં છતો એટલે આખા રાષ્ટ્રમાં ફ્રેર્ાર થઈ ગયે! 
એવી છાપ પાય જુસ્તક-વાંચનાં મન ઉપર પડે છે. તેમ બનવું સંભ- 
વિત નથી. પ્તિહાસ એ પ્રેજના પુરુયાર્થનું પરિણામ છે. અમુક રાજન 
કે એતાઓના' પસંકમથી # ધૃતિહાસ ' બનતો! નથી. તેમને દતેઠ મળ- 
વાનાં કારણો ઉંઠો' હેય છે અને તે પ્રનજીવનની નગૃતિમાં જ' મળી 
આવે. 'માટે, તેની તપાસ ઇતિહાસમાં પ્રધાનરૂપે આવવી જેધએ. . - 


૬-૧7 
--શ*-- 
રૃ 


5૦. હાલનાં પાઠય પુસ્તકોમાં હિંદુ સમાજની 'પડતી દશા શર 
થઇ તયાર .પેછીને જ ઇતિહાસ મુખ્યત્વે આપવામાં આવે છે.. અને ૫૨- 
ટેશીઓના હિંદુસ્તાન ઉપરના હુમલાના બચાવમાં ૬ હિંદુએ રેકાયલા 
હતા લે સમયથી પ્તિહાસ શરૂ થાય છે. પર'તુ એક વખત હિંદુ 
સંસ્કૃતિનું દુનિયામાં સામ્રાજ્ય હું અને ત વખતે તેણે દુનિયાને વધુ 
આપ્યું છે તેનો મળે તેટલો સવિસ્તર અહેવાલ આપવો! જોઇએ. 

( ભારતવર્ષે, ચીન, “પાન, મલાયા, જતા, સીલોન, બ્રહ્મદેશ, 

“અરખસ્તાન, મીસર મધ્ય એશીઆ ઉપર તથા તે દારા યુરેપનદ 
ધ્રામિક આદરી ઉપર અસર ડરી છે. અકીની બનાવટની વમ્તુએ! 
પૂરી પાડીને તેમનામાં કળાકોશલ્ય પ્રતિ અભિરુચિ, બંધારણ ઉપર 
અસર કરી છે. તે દેશોને ગણિત, જ્યોતિષ, વૈઘક ક વિધ્યાઓવું 
કાન આપ્યું છે. ) 
“૭, ઓયે સંસ્કૃતિનું વિશ્વાકર્ષક 'સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાવું જોઇએ. 
પરદેશી ન્નતો અહીં આવી તે કેવી રીતે અહીંની પ્રજા સાથે લ્લી 
તથા તેમનું વ્યક્તિતત અખ'ડિત રહેવા છતાં તેમના ઉપર શ્ાર્ય 
સંસ્કૃતિની કેવી છાપ પડી તે મુસલમાન પારસી તથા યાહુદીઓ વગે- 
રૈના દાખલા ઉપૅરયી' બતાવી શકાય. 

૪. પરદેશી જાતોના હિંદમાં આવીને વસવાથી હિંદસ્તાનને થયેલા 
લાભ અને નુકસાન તથા: હિંદુ પ્રજાના . આદશો ઉપર્‌ ક જે અસર 
ક તેં બરાબર ખબતાવવાં જેઈએ: 

' 'શુસલસાતો--સુસંલમાન તેટલી સમાનઃ ગવી, " ભાવના હતી 
સથી “સર્વની શમાન અધિકારની ભાવના .હિં$ુસ્તાનમાં ' 'દાખેસ 
થઇ. ચુલામ પણુ બાદશાહની પદવીએ આ જન્મમાં જ પંછેંચી રકે 
એ વિચાર્‌ હિંદ્સ્તાનમાં પહેલાં ન હતો. તે જ પ્રમાણે પર્માવિધિમાં 


તે 


પ 


પણુ સુસલમાને।માં ઉચ્ચતીચને! ભેદ ન હતો તેની પણુ હિંદુ સંસ્મૃતિ 
ઉપર્‌ અસર થઈ અતે નવા તવા સપ્રદાયો નીકળ્યા. સુસલમાનેના. 
ગેકેથર્નદની અર યઇધ્ને શીખ્ખ, ડબીરપ'થ,  બહેેસમાજ જેવા. 
પથ ઉત્પન્ન થયા. આધુનિક પહદ્દિ પ્રમાતેં ઇતિહાસ લખવાની રીત 
અને અગત્ય મુસલમાનો આવ્યા પછી સમન્નઇ. સધર્મી માટે તીદ્ર 
લાગણી અતે આત્મીયતાની ભાત્રના પણુ તેમના આબ્યા પંછી ટ 
દાખલ થૅઈ- 

યુરાપીઅન--માંત્રિક ઉપકરણોનો ઉપે; રી કવાયત, રાજ્ય 
વહછીવટઢનાં ખાતાંએ પાડી નાંખીને કામ કરત્રાની રીત, પદદેતિસર દેશાભિ- 
માત અને રાછ્દીયતાની ભાવના, વ્યક્તિસ્વાત'2્ય અને વ્યક્તિના અધિ- 
ઝાર, બહારની દુનિયા સાંથે લંગભભમ હનર વર્ષથી તુટી ગયેલા પ્રત્યક્ષ 
સબ'ધવું ફરી શર્‌ થનું. 

ઇ. હિંદુ ઇતિહાસડારે। મુસલમાનોને કરે "ાંદક વિરેધ- 
'મુદ્ધિથી અને તેમને પરદેશી ગણીને લખે છે, પરંતુ જ્યારે હવે તેએએ 
અહીં આવીને કાયમેતો વસવાટ કઢી છે, અતે હિ'દતે પોતાની માતૃ- 
-ભ્ૂમિ ગણી છે તો તેમને હિંદવાસીઓ જ ગણીને તેમના ઇતિહાસ 
લખાવે! નેધએન દાખલા તરીકે, હાલ કે!ઇ અંગ્રેજ અથવા સ્કૉચ 
લે'"ખક ઇંગ્લ'ડતો ઇતિહાસ લખવા ખેસે છે તો તે અંમ્રેજો તથા સ્કોચ 
વશ્ચે થયલી લડાઇએ। કાંઇ પણુ તીખાશ વિના વણેવી શકે છે. 

૧૦. ધણા ઇતિહાસના લેખકો આપણા દેશની યુરોપીય પરને 
અહીં આવી તે વખતની સ્થિતિને પશ્ચિમના દેશોની આધુનિક સ્થિતિ 
સાથે સરખાવી, પશ્ચિમના દેશોને વિશેષ સુધરેલા ગણે: છે. આમ ફરે- 
વામાં કાલ્રાન્તરતો ભેદ ધ્યાનમાં નહિ. લેવાની ભૂલ થાય છે. મધ્મ- 
કાળમાં અહીં જ્યારે સુગડિતિ રાજ્યવ્યવસ્થા અતે લેકેમાં થાન્તિ 


૧૩ 


'હુતી ત્યારે પશ્ચિમના દેશે માં પ્રમાણુમાં કોઇ જ ન હતું. ( સરખાવે ચન્દ્ર- 
ગુપ્ત અશેક અથવા ભોજના સમમનું હિંદુસ્તાન અને તે'સંમયંની પાશ્ચાત્ય 
દેશોની સ્થિતિ; તાડ ૦ 180. 1૨૦0૩૦૬ ના સમયની ઇંમ્લ ડની 
(સ્થિતિ અને તે સમયની હિંદુસ્તાતની સ્થિતિ, અકબર તથા આરગ- 
'શેબના સમયના હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ અને તે જ સમયની પશ્ચિમના 
“દેશોની સ્થિતિ.) પાશ્ચાત્ય દેશે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ અતે તેના ઉપયે।- 
ગમાં આગળ વધ્યા છે પરંતુ તે તેમના છેલ્લાં સો વર્ષના પુરુષાર્થનું 
પરિણામ છે. સે। વર્ષ પહેલાં વિજ્ઞાનમાં પણુ આપણે તેમની પાછળ 
.ન દતા. એટલે તે યદેશમાં આપણે તેમના કરતાં ફક્ત મે। વર્ષ પાછળ 
છીએ. પરતુ આ વાતનું ઇતિહાસનાં પુસ્તકોમાં વિસ્મશ્ણુ થયલું જવામાં 
આવે છે અને તેથી પાશ્રાત્ય સંસ્કૃતિ આપણી સંસ્કૃતિ કરતાં ભી શ્રેઇ 
હતી અને છે એવી બાળકના મન ઉપર છાપ પડે છે. આમ ન થાય 
'તે પ્યાનમાં રાખવું જ્નેઇએ. 

૧૧. હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસના પાઠય પુસ્તકમાં એકશ્ષીઆના ખીન્ન 
રશે-તુર્ટસ્તાન, ઈશિન, ચીન, જપાન વગેરે સ'બંધી કધ્ક માહીતી 
આવવી ન્નેઇએ અને આપણા દેશનો તે દેશે સાથે ઇતિહાસ સ'બ'ધ 
“દર્શાવવો! ન્નેઇએ. વળી અક્ધાનીસ્તાન વિષે-ત્યાંના લોકો તથા ત્યાંની 
રાજ્યવ્યવસ્થા વિષે આપણા દેશના પ્તિહાસ પુસ્તકે] માં ક'ઈક માહીતી 
આવવી ન્ેઇએ, કારણ કે તે આપણા સાખપડેઃશી અને મડમુદ ગઝ- 
નીના સમયથી આજ ગધી હિંદ્સ્તાન સાથે તેમતો અતિ ધનિટ 
-સ'બ'ધ રહેલો છે. મહમ્મદ બિન કાસીમ, ચગીસખાન, તેમુર, 
નાદીરશાહુ વગેરે ક્યાંથી આવ્યા તે સંબધી પણુ આપણાં પુસ્તકોમાં 
નહિ જેવી માહીતી હેય છે. ' 


ક શે. 
અયાન સપણ - અ 


ક. 
ભત તત. 4 કિર _ 
જ * આઇ 


હિદુસ્તાનનોા ઈતિહાસ. : 


પ્રથમ વિભાગ.” 





ઇતિહાસનાં પર્વ. 
૧, _ઝપિઓતનું ભારત: 8 
વેદ -કાળઃ વસિઇ, વિશ્વામિત્ર; અમત્સ્ય. 
_ ઉપનિષત્‌ કાળઃ જનકવિદેહી, યાસુવલ્કય. 
૨* રામ અને પૃષ્ણનું ભારત. 
(૧) પર્શુરામતો સમય-બાહ્મણા અને ક્ષત્રિયો વચ્ચે સભા. 
માટે હશ્દ્િઈ--કૉક્યુ તથા મલખારમાં ' ઉપનિવેશ 
( €૦ંબતાં24110ત )-નવા ભાહ્મણો' નિર્માયુ ચુ ફરવા. * 
(૨) રામાયણુ અને મહાભારત, : 
સૂર્યવ'શ, ચ'દરવ'શ તથા યદુવ'શ વિષે હકીકત; યુધિકિરનો 
રાજસૂય યસ; ભીષ્મ અને પૃષ્ગુ-એે પક્ષના કર્તા પુરુષો. 
( 410૪ુ-॥031$લા'ક ); દા ઉપર ભારતોય 
યુદ્ધની અસર. ' 
૩, સ્મૃતિએ દરીનો તથા સુત્રે! ન 
ી રજાતિકાળ નિણીય સબંધી કાંઅકે જણાવવું. 9ર 
૪ ખાદ્ધ અને જેન ધર્મોનો ઝારુર્શાવ-ચન્દ્ુસ; થે ણા 
કુનિષ્કુ , 
પ. બોદ્ધ ધમને ક્ષય અને હિ'દ ધમની સ'થટના-- 
શાલિવાહન, વિક્રમાઇ્યિ (શુક, હૂંદ, યુએચી વગેરે નાતિ- 


3૨ 


૧૩? 


૧૪ 


૧૫ 


શ 


દિ 


એના હુમલા ), સમુદ્રગુમ, હર્ષ, પ્રુલેશી ઈ? -સ'બંધી દી- 
કત* સંસ્કૃત સાહિયનો ૨ાજશ્રય તયા પુરાણેનું પુનલેખન. 
રજપૂત રાજ્યો અને સુસલમાનોાની ચહાઇએ।? 
મુસલમાન રાજ્યની સ'સ્થાપના અને ર્જપૂતોનું રજ- 
પૂતાનામાં સકેલા૪# જગુ? 

દક્ષિયુનાં હિ'દુ રાજ્યોન 

મોગલો આવ્યા તે સમથેની ભારતવર્ષની સ્થિતિ. 
ગોગલ સાગ્રાજ્યંની સ્થાપના અને વિસ્તાર? 

અક્બરથી ઔરંગઝેબ સુધી. 

હિ'દએનું પુનરુત્થાન-૨જપૂતોને પ્રતિરોધ, શીખોનું 
ખલિદ્દાન અને મરાડી સભાને! ઉદ્ય# 

મોગલ સામ્રાજ્યના વિચ્છેદ અને મરાઠા રાજ્યમ'ડળ 
( €૦૧૯િવૈટ#૬૦1 )ની સ'ધટના? 


દેશમાં એકતાનો અભાવ; પરસ્પર ઇર્ષા) વ્યક્તિઓને 


સ્વા્થે અને તેને પરિણામે પરદેશીઓનું ફાવી જજુ* 
પશ્ચિમની પ્રજાઓનું હિ'દસ્તાનમાં આગમન અને વેપાર 
તથા રાજ્યસત્તા જમાવવા માટે તેમની વચ્ચેનો કલહ? 
પાશ્ચાત્યા સામેનો નિષ્કેળ પ્રતિરોધ; જેતું પરિણામ 
૧૮૫૭ ના સ્વત'ત્ર થવાના પ્રયાસમાં આાવ્યુ'--મહા- 
રાણીનો ૯હેરો? 

પાશ્ચાત્ય સ'સ્કૃતિના બાહ્ય તેજથી અ'જાઇ જવું અને 


* તેને અકશિર કરવાને પ્રયત્ન? ક 


૧૭૦, 


રાષ્ટ્રીય“ઉંપૂતિ; રાજકીય . હક્કો માટે - લડત; બ્યક્તિ 


1. 


સ્વાત'ત્યના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર અને જીવનના દરેક 
_અ'ગના વિકાસની તીવ્ર ઇચ્છા* 
૧૮ હિ'*દૃસ્તાનની આધુનિક સ્થિતિ? 
એંધ: દરેક પર્વતે અંતે દુનિયાના અન્ય દેરે।માં તે સમયે રઃ ચાલતું, 
તેમની કેવી સ્થિતિ હતી વગેરે બાબતોના ખ્યાલ આવે તેવી 


ટકી માહીતી આપવી. 
શાર નાકફટઝટતઇનવટ 


ર જિલા 


નીચેના વિષચે। ઉપર પુથફ્‌ પૃથક્‌ પ્રકેરણેા 
લ'ખવાં જોઇએ. 

૧% વેદકાળથી આજસુધીના હિ'દ્સમાજની રચના અને 
તેના આદર્શ કેવા હતા તથા તેમાં સે ક્રમે કેવી રીતે 
ફેરફાર થતા ગયા તેનું વિવર્ણુ* 

(૧) કુટુંબવ્યવસ્થા-ગોત્ર, પેવર, વ'શ; અવિભક્ત કુટુમ્બ પદ્દતિ; 
કુટુમ્બમાં અને સમાજમાં સ્્રીએની પદવી. 

(૨) ચાર આમશ્રમતી વ્યવસ્થા-તે પૂણુ રીતે ડયારે અમલમાં 

| છતી તે બતાવવું. 

(૩3) સમાજ સ્થિતિ અને જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા-નવી જ્ઞાતિએ કેવી 
રીતે નિર્માણુ થતી ગઈ અને ભિન્ન રાતિએ। કેવી રીતે 
થતી ગઇ. 

હિંદુ સમાજતી આદરી સ્થિતિ, સ્મૃતિ અને રામાય- 

૧માં મળે છે અને વાસ્તવિક સ્થિતિ વ૬, મહાભારત, 


૧% 
ક 
ત જક 


ચાણુકયનું અર્થેશાસ્ત,, કથાસશ્ત્‌ સાગર અને તેના જેવા 
અન્ય ગ્ર'થાો તથા પારૃત સાહિત્યમાંથી ળે છે તેતું વિસ્તૃત 
વણુન અને પરસ્પર સરખામણી. 

' (૪) મુસલમાનોના આવવાથી હિંદુ સમાજ ઉપર્‌ શી અસર 
થઈ અને તે બન્ને જતો સાથે સાથે રહેવા લાગી ત્યારે 
પરસ્પર અનુકૂળતા માટે તેમણે કેટલું જવું. વ્હેતું કર્યું. 

| .(૫) પશ્ચિમની સાથેના સ'ભ'ધની હિ'દી સમાજ ઉપર અસર. 
૨* ધરમનો ઇતિહાસ* 

(૧) ધર્માચાર્યોનાં જીવનચરિત્ર. 

' મૃષ્ણુ, મહાવીર, ખુદ્ધદ, શ'કરાચાર્ય, રવાર રામાનુજા- 

ચાર્યે, રામાન'દ, કબીર, નાનક, ચગુરગોવિ'દ, વલ્લભાચાર્ય, 

રામદાસ. 

રામમોહનરાય, દ્યાનન્દ સરસ્વતી, વિવેકાન'દ. 

જરદસ્ર, ઇસામસીહ, મહમ્મદ પેગમ્બર ( આ ત્રણુ હિ'દી 

નથી, પરંતુ તેમણે પ્રવર્તાવેલા ધમૈની હિ દુસ્તાનના દતિ- 

હાસ ઉપર અસર થઈ છે. ) 

(૨) પથેનતો ધઇતિહાસ-થીઓસેષ્રી સુધીનો. 
વેદકાળથી તે આજ સુધીમાં હિ'દુ ધમના જુદા જુદા ડા- 
ળમાં જુદ્દાં જુદાં સ્વરૂપ થયાં છે તેનુ વિવરણુ કરવું-તેમાં 
નીચેના સંબંધી હકોકત આવે? 

૧* વેદકાલીન દેવતાએ અતે યસ્ુવિધિ. ૨. વિષ્યુ, સ્દ્ર, 
શિવની ઉપાસના- ૩. તાન્ત્રિક માગ. ૪. ખુદ્ધની ઉપા- 
સના. ૫. ભાગવત ધર્મ અને રૃષ્યુ ઉપાસના તથા 

ભક્તિ માર્ગ. ૬. જેન ધર્મે. ૭. રામ ઉપાસના. ૮* 


૧૮ 


'* પચાયતન પૂન્ન. છ. નાગપૂજા, ૧૦, રેવીપૂન્ત. ૧૧૮ 
 લિ'ગાયત પથ. ૧ર. શીખ પ'થૃ. ૧૩. સ્વામીનાર્‌ન 
યેણુ પથ વગેરે. 

(૩) ધામિક તહેવારો તયા ઉત્સવો. 
૩, બ્રાહ્મણા તથા ખોદ્ધોએ ધમપ્રચારાર્થે ફરેલા પ્રયાસો 
તથા તેમણે નિર્માસ કરેલી સ'ધની સ 'સ્થા અને તેની 


. બ્યવસ્થા# 5 
૪ અશ વિયે॥ રશાંન્તર વસવાટ અને આર્યસ' સ્કૃતિનો 
ગચાર્‌ે* 


પ, ગૌસ તથા અન્ય રેશે સાથે આપણા દેશના સ' પર્ક 
અને તેની પરસ્પર અસર્‌* ખાસં કરીને કી ગ્રીસ 
' ઉપર્‌ શી અસર થઈ તે બતાવવું. 
૬, રેશની રાજ્યપ્દતિનો ઇતિહાસ? 
(૧) ભિન્ન ભિન્ન કાળમાં ધારા કયુ ધડતું અને કેોણુ તેનો 
 યસચબમલ કરવું. 
(૨) જમીન ઉપર્‌ કેની માલકી ગણાતી અને મહેસૂલ કેવી 
રીતે આકારવામાં તથા ઉધરાવવામાં આવતી. 
(૩) લક્કરની .વ્યવસ્થા. 
(૪) કર્‌ કેવા પ્રકારના લેવામાં આવતા. 
(૫) લેકની નીતિ ઉપર દેખરેખ. 
(૬) ન્યાય કરવાની પહ્તિ-પ્રાયશ્રિત્ત. 
(૭) વેઠવારાની રીત. 
_ ઉપરતી બાબતો ઉપર કાલાનુકમે વિવરયુ . હ અને સાથે 
સાથે દરક ભાભ્તમાં હાલ કેલી . .બ્યવસ્થા - છે.તે બતતાત્રવું. 


હ 
૭, જમાબ'ધીની રીતના ધતિહાસ. - 


(૧) મનુ પ્રમાણે (૨) કૈટ્લ્યિના. અર્થશાસ્ત્ર પ્રમાણે (૩) ૨%- 
પૃત રાજળઓના સમયમાં (૪) મલેક અંબરે શરૂ કરેલી પદ્દતિ (૫) 
વિજયનગરના રાજ્યની (૫) શેરશાહની (૭) ટોડરમલનતી (૦ રિવા- 
જની (૪), બ્રિટિશ. 

૮ ગોસપ'ચાયતઃ* 

હ. લોકની રહેણીકહેણી; આહારની વસ્તુઓ; શિષ્ટાચાર, 
ખાસ રિવાજે અને બ્ડેમો; રમતો; પાળવામાં આવતાં 
પ્રાણીઓ વગેરેનું ફાલાનુક્રેમે વિવરણુ? : 

૧૦» દશની સાંપત્તિક સ્થિતિનો ધતિહાસ' _ 
' (૧) વપરાશની વસ્તુએ-ખોરાકપોષાક તથા વિલાસતી વસ્તુએ।. 
(2 ) જુદી જુદી નનતના લેોકે।ની રહેણીનું દે, | (ડદવંઢતે 
“ 0 1ખૉળટટુ). 

( ૩ ) વસ્તુઓના ભાવ. ખાસ કરીને ખોરાકની વસ્તુએના તથા! 
મજુરીના દર. ર 
(૪) વેપાર, : ઉદ્યોગ અને હુન્નર, દેશમાં કયા કયા વેપાર 
ઉવોગ, હુન્નર જુદે જુદે કાળે પ્રચલિત હતાં તેનાં નામ 
ગણાવવાં* જુદા જુદા પ્રાન્તના હુન્નર ઉવે। ગ, જુદી જુદી 
નતાના હુન્નર ઉદ્યોગ, ન્ઞાતિવ્યવસ્થાની હુન્નર ઉદ્યોગ 
ઉપર અસર અને તેને. લીધે વિનાશક .હરિકાઇના અવ-. 

, કાશનો! અભાવ. - 


_.. અન્ય દેશે! સાથે વેપારનો. સંબંધ-આયોતત અને નિકાસ. 
., દેશની એંદરવેપાર [માટે'તયા લકની આવજા માટેનાં સાધને. 


૨૦ 
૧૬૨? ચ્રુદ્ધકળા અને ચુદ્ધનીતિનો ઇતિહાસ:-- 
આર્યો તથા આર્યેતર લેકેનીં; ગ્રીક રજપૂતો તથા પઠાણની; 
મોગલ, શીખ અને મરાદીની રજપૂતોની સાથે સરખામણી; 
યુરોપીય પ્રન્નએ ની. 


( એશીઆવાસીઓ અને યુરેપીયો વચ્ચેનો મ્હોરે ભેદ-પહેલા 
લૂણુને વફાદાર અને ખીન્ન લોહીને વફાદાર તે બતાવવે। )- 


૧૨? ભાષાઓ અને તેમને વિકાસ, 


વૈદિકે ભાષા; પાણિનીય સંસ્કૃત; પ્રાચીન પ્રાકૃત ભાષાઓનાં સ્વરૂપ. 
અર્વાચીન દેશી ભાષાએ: હિંદી અને ગૂજરાતી; બંગાળી, મરાદી 
અને સિંધી; કાનડી, તેલચુ; તામીલ અને મલયાલમ; ઉર્દે. 
રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે હિંદીનું સ્થાન. 


આ પકરણમાં જુદી જુદી ભાષાઓનાં સ્વરૂપ સમજવવાં. હા- 
લની ખોલાતી ભાષાએ સંસ્કૃતમાંથી નીકળી છે તે બતાવવું. દ્રાવિડી 
એટલે કાનડી, તેલગુ, તામીલ અને મલયાલમ ભાષાઓ સંસ્કૃતમાંથી 
નથી બનેલી પરતુ તેના ઉપર સંસ્કૃતની ધણી અસર થઇ છે તે 
બતાવવું. ભાષાનો પ્રાન્તિક વિસ્તાર તથા સંકોચ જુદે જીદે કાળે થતો 
ગયો હોય તે બતાવવું. ઉર્રૂ- અથવા હિંદુસ્તાની ભાષાતી ઉત્પત્તિ રાજ- 
કીય કારણને લઇને કેવી રીતે તે તે બતાવવું. 


૧૩, સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાન:-- 


અમ સાહિત્ય: ધામિક અને દારીનિક સાહિત્ય, એસિકાસિક અને 
પૌરાણિક સાહિત્ય તથા લોકવાર્તા; ભક્તિવિષયક સા- 
' હિત્ય; કાબ્યશાર ( [11210415 ); કવિતા; તામીલ 


ર. 


ક 


સાહિત્ય; માતી, મરાકી, બંગાળી, હર તથા હિંદી 
ભાષાનાં સાહિત્યે!. 


ઉપર્‌ લખેલાં સાહિત્યોતું ભિ્ન ભિન્ન કાળનું સ્તરૂપ બતાવવું. 
હિંદુસ્તાનની પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ભાષાઓમાં કયા કયા વિષષે! ઉપર 
સંપૃણુ અથવા એકાંગી સાહિત્ય છે અને કયા વિષયો તદન બિનખેડા- 
યલા રહ્યા છે તે જણાવવું અને તેનાં એતિહાસિક કારણ! સમજવવાં- 


અ. વિજ્ઞાન: શાસ્રીય અને વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય; વ્યાકરણુ, ગણિત 
અને જ્યોતિષ; વૈઘક; રસાયન; ( 411૦19૪ 8: 
ૌલામાંડાઇ ); કામશાસ્ત્ર ( ડિપછુલાાં૦૬; )ટૂ સંગીત. 
હિંદ્સ્તાની પદ્ધતિ કર્ણાટકી પદ્દતિ; નાઢ્ય અથૈશાસ્ત. 


કયાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રામાં આપણે પ્રગતિ કરી છે તથા કયાં શાસ્ત્રા 
આપષેે પરદેશીઓ પાસેથી શિખ્યા તે બતાવવું. વિજ્ઞાનમાં આપણી 
યગતિ કુ'ઠિતિ થવાનાં એતિહાસિક કારણે! બતાવવાં. 


૪. શિક્ષણ* 

અ. શિક્ષણ પદ્ધતિ, ઉપનિષતકાલીન. પદ્દતિ; મતુસ્મૃતિમાં 
વણેુવેલી પદ્દતિ; બૈદ્ધદાલીન પદ્ધતિ; જુદી જુદી વિદ્યાપીડોમા 
ચાલતી પહ્દતિ; વ'શપર'પરામત મળતી ધ'ધાની શિક્ષણુપહ્દતિ; 
મુસલમાનોના સમયની શિક્ષયુપદ્ધતિ; ખીસ્તી પાદરીએ એ ચલા- 
તેલી શિક્ષણુ પદ્દતિ; વર્તમાન શિક્ષણુ પદ્ધતિ; રાષ્ટ્રીય [સિક્ષણુ 
માટેના આધુનિક પ્રયાસે!. 


શ્‌. _વિદ્રાપીડેમ-પ્રાગીન' અતે અવ ચીન. 
પ્રધ્જીન: કાશી, મિકિલા, નવદ્દીપ, નલ'દા, તક્ષશિલા, પ્રતિકાન(યે ડયુ), 


મર. 


શ્રીનગર ( કાશ્મીરનું ).. ઉજ્જયિની, _કાંછીવર્મ, કુ'મકોણુમ, 
વિજયનગર, પાટણુ, જયપુર, આંત્રા.ર - 


અર્વાચીન: કલકત્તા, મુંબઈ મદ્રાસ, લાહોર, અદ લ્લાહાબાદ, બનારસ, 


૧૫* ચિત્રકળા; શિલ્પ; સ્થાપત્ય તથા ખીજ લલિત કંળાએ!* 
વેદકાલીનઃ યનવિધિનાં ઉપકરણે।, યસકુ'ડ, ધરનાં રાચરચીલાં તરગેરે- 
મહાભારત અને રામાયણુના સમયનું ફિહ્ષા, નગરરચના, ઘરેણાં, 
'પોશાક આયુધ વગેરે. 
બુહ્ધપૂર્કકાલીનઃ મંદીરો તથા ચુફાએ. 
બુદ્ધદાલીનઃ મંદીરે, વિહારે,, ગુફાઓ, મૂર્તિઓ તથા સ્તૂપો; 
ઝુભારકાષ તથા ઘરનાં રાચરચીલાં. . 
અદ્દોત્તરકાલીનઃ -યાવનિક કળા ( 0૯૦૯ “પદ.) ની. અસર; 
તાંત્રિક વિધિમાં આવતી ચિત્રકળા. . 
દક્ષિણુ હિંદુસ્તાનનું--સ્થાપત્ય, તળાવે, મ'દિરે, મૂર્તિઓ, નહેરો 

. તથા પશિવાહ ( 10712૪૦ )ની ખાંધણી. પ 
. ; ુસલમાન સંમયનું-રાજમહેલે!; મસ્જીદ તથા મક ફૂઆારા; હમામ- 
:_ . માંતાં; ક્દ્લા; દર્વાંજ,. 
 , શોહજહાનના સમયતું-સ્થાપત્ય તથા સિ ( તાજ બાંધ- 
નાર્‌ હિંદુ કારીગરો ). .. _ ૂં 
“જેન લોકોનું સ્થાપત્ય. દો અરિ કક 
જુદા જુદા સમયની ઉપયુક્ત અને લલિત કણાઓઃ વણાટકામ, 
રગાટ, ભરતકામ, ચીનાકારી,' લાકડાનું ઝીબુકરં ફામ, પત્થ- 
ણ : યું. મતરકામ થૅગેરે. . ર. ઈ 1 2. શલ ૮: 


અલીગર; પટણા, બંગલૂર (મ્ડૈસર », ઉદરબાદ (નીઝામ), પુણા. _ 


ધમની કળાએ ઉપ્‌ર્‌ અસર. 


ઉજ 


ર્શ્કે 
પશ્ચિમતી અસર. 
પ્રાચીન ઇતિહાસનાં સાધને. 


વેદ, વેદાંગ, સંસ્કૃત સાહિત્ય, બ્યાકરણુ અતે વાર્તિક& 


શિલાલેખો, સ્તૂપો તથા સ્ત'ભો, પાચીન ચિત્રો તથા શિક્ાએ-- 
સ્વદેશી વિદેશી. 

કાલગણુના પદ્દતિ (કલિ, યુધિછિર, વિક્રમ હિર ઇત્યાદિ ). 
તહેવારો અને ઉત્સવો. 

તામ્રપટો, હસ્તલેખે ક 

પ્રાચીન ઇતિહાસનાં 
વ'શ, મહણાવ'શ. 
પરદેશી પ્રવાસીઓએ લખેલાં મ ફારીઆન; 
મંગેસ્થીનીસ; માર્કોપોલો; અલખર્તી; બનિયર; ઇબ્ન ખડુટા. પ્રત્યાદિ. 
આ પ્રકરણુમાં દરેક સાધન સંબંધી ટ્રૂકી માહીતી આપવી. 





દીપન 


વિદ્યાર્થી આપણા પ્રાચીન ઉતિહાસનાં સાધતોર્થી પરિચિત થાય તે 
હેતુથી આ પ્રકરણુ દાખલ કર્યું છે. 


૧૭૦ રેશની પ્રાકૃતિક સ્થિતિ અને રેરાના ઇતિહાસ ઉપર 


તેની અસર્‌# જ ર 

( ૧ ) હિંદુસ્તાનની કુદરતી સરહ૬- 

(૨ ) સિધુ અને ગગા નદીના ષદેશ (પભેભં અને! ભ'ગા- 
ળની તુલના ). બ. : 

( ૩ ) વિન્ધ્ય પર્વત અને દણ્ડકારણ્ય. ' 

(૪ ) રજપૂતામાનો નિર્જેલ પ્રદેશ. જો 


ષ્‌ 


૨૪ 
(પ ) કાસ્મીરની ઉપત્યકા ( ૪1૦%. ) 
(૬ ) સલ્રાદ્રિના પહાડી પ્રદેશ અને કોૉકણુપંદી. 


“ (૭) ૬રિયાકિનારે્‌।. 


૬૮ 


(૪૮) પ્રૉચીન અને અર્વાચીન બંદરેઃ 
તામ્રલિસ્તિ, દાભોલ, સેપપારા, દારિકા, ભુચુકચ્છ, સ્ત'ભા* 
વતિ, સુરત, કાલીકત, વિન્નગાપદ્ટણુ, ધત્માદિ. 
કરાંચી, મુંબઈ, કોલ'બો, મદ્રાસ, કલકત્તા, ર'ચુન ધત્યાદિ; 

(૪ ) પ્રામૃતિક પરિવર્તનઃ સરસ્વતી નંદીનું ચુમ્ઠ થવું; :જ'ગ- 
લોના નાશ, બ'દરેનું પૂરાઈ જવું; વર્ષાદમાં ફેરફાર. 

(૧૦) મોસમને વર્ષાદ-ચેમાસું. 

જીદા જુદા કાળમાં રાજ્યસત્તાનાં કેન્દ્રસ્થાનો કયાં કયા. 

અને કેવી રીતે બદલાયાં, 

(૧) પ'જાબ ( વેદકાલીન આર્યોનું રહેઠાણુ.) 

( ૨ ) બહ્માવર્તે ( યજુવેંદ અને મતુકાલીન ). 

(૩ ) અયોધ્યા અને મિથિલા ( રામાયણુ ) 

(૪) હસ્તિનાપુર અને ઇંદ્રપ્રસ્થ ( મહાભારત ) 

(પ ) પાટલીપુત્ર ( મૈર્યવશ ) 

(૬ ) પેશાવર ( કનિષ્કના સમયમાં ) 

(૭) કાન્યકુખ્જ ( હર્ષતું--ક્તોજ ) 

( ૮ ) ઉજ્જયિની ( વિકમાદ્ત્મિ ) 

( « ) દેહ્લી. ( પુરાન ) 

(૧૦) દેદ્લી ( મુસલમાતોનુ' ) 

(૧૧) થિતોડ (રજપૂતાનુ') » 

(૧૨) દેવગિરિ ( યાદવ વ'શના રાન્‍નઓનુ' ) 


૧૩૦ 


સ્પ 


' (૧૩) વિજયનગર ( હોયસલ વ'શના રાજાઓનુ' 


(૧૪) પુના ( મરાઠોનુ ) 
(૧૫) લાહેર ( શિખનુ' ) 
(૧૧૬) કલકત્તા અને દીલ્હી ( અંગ્રેજનુ' 


હાલના સુ'ખ્ય દેશી રાજ્યોનો ધતિહાસ અને બ્રિટ્શિ 
સરફાર સાથેનાં તહનામાં પ્રમાણે તેમનો બ્રિટિશ સાથે 
કેવો સ'બ'ધ છે તે. 


ગાયકવાડ, નિઝામ, મ્ડૈસર, કાશ્મીર, રજપૃતાનાનાં, રજપૂત રાજ્યે!, 


કાડીઆવાડનાં રાજ્યો, ગ્વાલીઅર, ઇંદોર્‌, નેપાળ વગેરે. : 


આ પુસ્તકતી સાથે એક નકશાનું પુસ્તક તેયાર કરાવવું જનેદએ. 


તેમાં નીચે પ્રમાણે નકશાએ આવે. 


૧. 
શ 


પૃથ્વીનો નડશે? હિંદુસ્તાન મધ્યમાં રાખોને. 

એશિયાનો નકશી? તેમાં પ્રાચીન કાળના તથા અવાંચીન 
કાળના વ્યાપારના જળમાર્ગ તથા સ્થળમાર્ગ - જીદા જુદા રંગની 
લીટીએઓથી બતાવેલા હોય. 


* હિ'દુસ્તાનનુ* પ્રાકૃતિક સ્વરૂપ બતાવનારશે નકરો? તેમાં 


પર્વતો, નદીએ, ધારો, ઉચ્ચપ્રદેશ, સમાટ પ્રદેશ, ' નીચ મદેરા 
વગેરે બતાવેલાં હોય. આવા નકશા ખે રીતે બનોવવામાં આવે 
છે. -એક 31 1છુ “શેડિંગ *₹થી અને ખીન્ને' €૦0૬૦૫1૮ 
1.10૯€5 “ કૉન્ડુર લાઇન્સ 'થી. આ ખે રીતનું મિશ્રણુ મોરી- 
સનની જ્યુનિયર જ્યોરગ્રૅપ્રી ષ્ીર ઇન્ડિયા, બર્મા અને શિલે- 


' નમાં સારી રીતે કર્યું છે. તે પ્રમાણે કરવું. 


૪. હિ'દુસ્તાનના ભાષાનુસાર્‌ વિશાગ બતાવનારે  નફરો!* 


રદ 


તેમાં આથે તથા. આમેંતર ભાષાએનેો રગ જુદો જુદો હોવો 
જેઇએ. ખીજીં, હાલ ભાષાનુસાર જે નકશાએ બનાવવામાં 
આવે છે તેમાં હિ'દી ભાષાની ધણી પ્રાન્તિક ખોલીએ જુદી 
ભાષાઓ તરીકે બતાવવામાં આવે છે. તેથી હિ'દી કેટલી વ્યાપક 
છે તે દેખાઇ આવતું નથી. માટે હિંદી ભાષાનો જુદો રગ 
રાખવો નેધઇએ અને તેમાં જુદા જુદી ખોલીઓના વિભાગ 
લી'ટીએથી દર્શાવવામાં આવે. 


પ. વસતિનુ' પ્રમાણ બતાવનારેો નકશો. તેમાં રંગની જરૂર 
નથી પરતુ મ્હોમં ન્હાનાં ટપકાંથી વસતિનું પ્રમાણુ ખતાવ- 
વામાં આવે. 

૬. જીઠા જુદા ધરીના વિસ્તાર ખતાવનારે નકશે।? તે 
પણુ ટપકાંથી બતાવી શકાય. જુદો જુદો ધમે જુદા જીદા 
રંગનાં ટપકાંથી બતાવી શકાય. દરક પ્રાન્તમાં ટપકાંતી સખ્યા 
ઉપરથી તે તે ધર્મ પાળનારોએનુ પ્રમાણુ માલમ પડે. નીચેના 
ધમા બતાવવામાં આવે. 
કશ પૂસ્લામ. ૪ જેન. 

૨ આવૈસમાજ પ શીખ 

૩ બખ્રાલ્ષા સમાજ ૬ હિંદુ 

૭ અસ્પૃશ્ય. આ લેકે હિંદુ ધમૈના જ છે પરતુ અત્યારે 
તેમનો પ્રશ્ન અગત્યનો હોવાથી તેમને નકશામાં 
દર્શાવવાની જરૂર છેઃ 

૭. વ્યાપારી તથા આશેોગિક હકીકત બતાવનારા નડરો.. 

૮. પ્રાચીનકાળનાં શહેરો તથા પ્રખ્યાત મ'દિરો; સ્તુપેઇ . 


૧૧. 


૧૨. 


શકે 
કિહ્લાઓ, મહાપુરૂષાનાં જન્સસ્થળો, વિદ્યાપીઠો; રાજન 
સત્તાના કેન્દ્રો વગેરે બતાવનારા નકશે।? 


- લરકરી દૃષ્ટિથી હિ'દના વિભાગ; લશ્કરનાં મથકે લશ્કરી 


દષ્ટિએ ઉપયોગી રેલ્વે; પર્વતના ધાટ; નદીના આરા. 
વગેરે બતાવનારા નડરે।* 


- આર્ચાનું અસલ રહેઠાણ બતાવનારે નકૅશે* વિદાનો જુદાં 


જુદાં રહેડાણુ હોવાનો મત ધરાવે છે તે બધાં રહેઠાણ! બતાવવાં. 
ત્રકરષિઓના ભારતનો નકરી? 

સપ્તસિંધુને। પ્રદેશ, અહ્માવરતે, આર્યાવર્ત, ભરત અને ત્રિટસુ 
લોકોનાં રાજ્ય વગેરે બતાવવામાં આવે. 

કામાયણના ભારતને નકરો? 

કોશલ દેશ, વિદેઠ અથવા મિથિલા, અંગદેશ, દણ્ડકારણ્ય તથા 
જનસ્થાન, કિષ્કિન્ધા, લ'કા વગેરે તથા રામતેો! અયોધ્યાથી 
લ'કા સુધીના પર્યટનનો માર્ગે ખતાવવામાં આવે. 
મહાભારતના ભારતનો નડરે।* 

ર. બ. ચિ'તામણુરાવ વૈઘના “ મહાભારતનો ઉપસ'હાર ' એ 
પુસ્તકમાં આપેલો નકરશે।. 

અલેકઝાન્ડર જે રસ્તે હિ'દમાં આવેલો તે રસ્તો! બતા- 
વનારો તથા તે આવ્યો તે સમયના ભારતવર્ષના 
રાજ્યો બતાવનારા નકશો? હિસ્ટોરિકલ એટલાસ એફ 
£!ન્ડિયા બાય ન્નેપેન એમાંથી નકશે। ન'. ૩ જરૂરી ફેરકારે! સાથે. 


* અશોકના સમયનું ભારત હિ. એ.'૪. ન. પ 


કુનિષ્ક - 99 “ 739  (₹: 7»; ન. ૬ 


જેલ 


4૭. સચ્રુત્રેચયુસ ;;%; ); /#_ ન. ૭ 
૧૮. શક; હણ; ચુએચી વગેરે જાતોના 

હુમલા ખબતાવનારેો નકરો? સ ક 
૧૪. હર્ષના સસચનું ભારત ,, ન. છ 


તેમાં પુલકેશીનું રાજ્ય જુદ બતાવવું. 
ર૦. જેજપૂત રાજ્યો #» નં. ૧૦ 
ર૧. પઠાણ રાજ્યો ી ,»» નેક ૧૧ 
આ નકશામાં અલ્લાઉદીનની ૬ક્ષિણુ ઉપરની 
ચદાધએના માગે બતાવવા. 
ર૨. ખાસણી શાજ્ય અને વિજયનગરસનું રાજ્ય, ન” ૧૩ 
૨૩. આખર આવ્યા તે સમયનું ભારતઃ ,, ન. ૧૪ 
ર૪. અકખર્ના સમયનું ભારત* »»ક નં. ૧૮ 
રપ. એર'ગઝેબના સમયનું ભારત. 
આ નકશેો નવે બનાવરાવવો અને તેમાં રજપૂતો, મરાટાએ! 
તથા શીખનાં રાજ્યોની સીમા જુદા જુદા ₹?'ગતી લીરી- 
એથી ખતાવવી. 
૨%. મરાઠા રાજ્યની શિવાજીના મરણ સભ 


યની હકીકત ખતાવનારેો નડશે? ઝ “એ ૨૦ 
૨૭. ૪૦? સમ ૧૭૦૫ સા મરાઠા રાજ્યોનો 
વિસ્તાર બતાવનારેો નકરે!* # નર 


૨૮. "હેસૂર તથા નિઝાભનાં રાજ્યોનો વિસ્તાર 
ખૃતાવનારે નકરો? 
ન'. ૨૧,૨૨,ર૪ તથા ૨૫ માંથી હંષ્ીકત લેયીન 


ર્કે 
રહ. દક્ષિણ હિ'દસ્તાનમાં બ્રિટિશ અને રે ક્રેન્ચ વચ્ચેનો ગધા 
અખતાવનારેો નડરે? - - 
૩૦, બ્રિટિશ સત્તાની જમાવટ ધીસે ધીમે થતી ૩ ગઇ 


ફરાજ્યવિસ્તાર વધતે। ગયો તે ખતાવનારે પ” 
જુદા જુદા સમયની સ્થિતિ આછા ઘેરા રંગથી બતાવવી. 


૩૧. ૬* સ? ૨૬૮૫૭ ના સ્વત-ત્ર થવાના પ્રયત્ન વખતની. 
લરકરી છાવણીઓ વગેરે બતાવનાર! નકશે0* 


એવરી મેન સીરીઝને। લીટરરી એન્ડ હિસ્ટોરિકલ એટલાસ ઓક્‌ 
ઝોશિયાના પા. ૧૩૩ તેમાં દક્ષિણુ હિંદુસ્તાનની હકીકત વધારવી. 





ઉપરની યોજના જઇ કેટલાકને લાગશે કે આ બધી વાત તે. 
ખરી પરતુ આ માહીતી માટે સાધને ક્યાં છે? આ બાબતમાં અમારે 
મૃત એવા છે કે ઉંડાં સંશોધનો કરી રજેરજ માહીતી ઉપલબધ અતે 
સગ્રાહત થાય ત્યાં સુધી ડેથ જેવાની જરરે નથી. જે માહીતી આને 
કપ્લ”ધ છે અગર સાધારણ પ્રયાસથી મેળવી શકાય તેમ છે તેતે % 
નવું રપ આપી, નવી: પદ્દિએ માત્ર રજુ કરવાની છે. વળી માહીતીના 
મંબંધમાં આજે કાંડે ઉભાં આપંષુંને : ઝુમ્મસ દેખી નિરાશા થાય છે 
તે નિરાશા અંદર પડયા પછી થવ્પામું રહે તેમ નથી. માણીતી 
ગેકત્ર સ્વરૂપમાં અને પહ્દતિસર મસંત્રહાયલી નથી ખાખી જ્યાં ત્યાં 
વેરાયલી તો પુષ્કળ પડી છે. 

આ કામ એક વ્યક્તિનુ' નથી. આ પુસ્તકના જે જે વિભાગ, 
જેટા વિભાગ અથવા વિષયમાં જે વિદ્દાન્‌ નિષ્ણાત હોય તેને તે 
' વિભાગ ઉપર્‌ લખવાનુ કામ સોંપવું જએ અને સમગ્ર પુસ્તકમાં 


39 


મ્રષાયુ તથા એકરૂપતા જળવાય તે માટે ખે. અથવા ત્રણુ : વિદાનેને. 
તેના ત'ત્રી નીમવા નેઇઇએ. આવું પુસ્તક રચવા પાછળ શ્રમ કરનારને 
આર્થિક લાભ થઇ શકે એવી અત્યારે સ્થિતિ નથી. ઉલટ્ટુ| તેને કાંઇક 
ખચેમાં ઉતરવું પડે. એટલે આ કામ ખાનગી સાહસથી થવાને! સંભવ 
બહુ એછે છે. કઇ સસ્થા તે ઉપાડી લે તો ચાય. તેમાં ગૂજગ- 
તના વિદ્દાનોનો પણુ સહકાર હોવો જેઇએ. તાષદે તેમ થશે એવી 
આશા રાખીએ છીએ. 





ગુજરાત કેળવણી મંડળ 
તરફથી પ્રકટ થએલી 


સા ર. % 2 1 ાર080200) 


શિક્ષણપત્રિફા નં. ૨--માતૃભાષાબ્લરા શિક્ષણ; લેખકે પ્રો, હિ 


લાલ માધવજી ભટ્ટ અને રા. બા. હરગોવિ'દદાસ દાર્ઝાદાર 
કાંઢાવાળા, કિમત ૬-૧-૦ પૃઇ ર૬, 


શિક્ષણપત્રિકા ને? ૨--હિન્દી જ હિન્દુસ્તાનની રષટટભાષા થવી જે- 


ઇએ; લેખક રા. દત્તાત્રેય બાળકૂગ્ણુ કાલેલકર, કિ'મ]ન ૦-૦-૬ 
પૃદ્ઠુ ૧૦. 


ગિક્ષગપત્રિકા નં* 3--૩૧ મી અખિલ ભારતવર્ષીય મુસલમઃ 
%ળવગ્‌ી પરિષદના પ્રમુખ મી. હૈદરીનું ભાષગુ; ભાષાંતર કત 
રા. ભરતરામ ભાતુસુખરામ મહેતા, કિ'મત ૦-૧-૦ પૃટ ૪૮૯ 

શિક્ષણપાત્રિકા નં. ૪--સ્ત્રી કેળવણીની ખાનગી સંસ્થાએ વિ” 
નીમાએલી કમિટીને રીપોર્ટ, કિ'મત ૦-૨--૦ પૃદ ૫૩. 


ગિક્ષસૂપત્રિકા ને, પ--હિંદુસ્તાનના ધ્તિહાસતું મેક શાળેોપચોગી 
પુસ્તક લખવા વિષે કેટલીક સૂચનાએ. કિમત ૦-૧-૪9 પૃ# ૨૮- 


કારન કૂકર 


